ANG KAHULUGAN 

LA ILAAHA ILALLAAH 

( Walang Diyos na Dapat Sanibahin Maliban sa ALLAII ) 

Sheik Hamoud Al Lahimm 
Isinalin sa'Wikang Filipino 

Khalid Evaristo 
Iseag - Philippines 

5 / 1428 H 



COOPERATIVE OFFlCE FOR CALL AND GUlDANGE IN AL-BATHA 

( UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS ) 

P.o.Box.No 20824 - Riyadh 11465 K.S.A. 
Tel. 4030251 - 4083405 FAX. 4059387 



ANG KAHULUGAN 
NG 

LA ILAAHA ILLALLAAH 

(Walang Diyos na Dapat Sambahin Maliban sa Allah) 
ni 

Sheik Hamoud Al Lahim 



Isinalin sa Wikang Tagalog 
ni 

Khalid Evaristo 
iSCAG-Philippines 



Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, 
tumawag o magsadya sa: 



COOPERATIVE OFFICE 
FOR CALL AND GUIDANCE 
IN AL- BATHA 

UNDER THE SUPERVIS10N OF 
MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS. 
ENDOWMENTS, PROPAGATION AND GUIDANCE 

PO.BOX:20824 RIYADH.11465 

1-4030251 
- 4034517 
00966-1 -1- 4031587 



FAX 



- 4030142 
i- 4059387 



Leeture hall. Tel + Fax: 00966- 1-4083405 



WWW.COCG.ORG 



) AU rights rescrved for the Office 
No part oHhis book may be used for publieation withoul the 
wrilten permission of the eopyright holder, applieation for 
whieh should be addressed to ihe office 



J 



All rights reserved for the Office 
No part of this book may be used for publieation without the 
written permission of the eopyright holder, applieation for 
whieh should be addressed to the officc 



Pambungad 



Ang pagpapahayag ng "La ilaaha illallaah" (Walang Diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah) ay styang matibay at di 
mapag-aalinlanganang panuri upang malaman kung ang tao ay 
Muslim o Kafir (di nananampalataya). Ito ang siyang pundasyon 
na kung saan ang Islam ay nakasalalay. Ang konsepto ng buhay, 
ng sanlibutan, at ng tao ay nagsisimula rito at siya ring saligan ng 
mensahe ng lahat ng Sugo magmula kay Noah at nagwakas kay 
Propeta Muhammad (sumakanila nawa ang kapayapaan). Ang 
Allah - ang Dakila, ay nagsabi: 

"Waiang Propeta na isinugo na nauna sa iyo (O Muhammad) na 
hindi Namin binigyan ng kapahayagan na: 'Walang diyos na 
dapat sambahin maliban sa Akin, samakatuwid sambahin Ako. " 
(Qur'an21:25) 

Nilikha ng Allah ang Jinn at Tao at ang iba pang nilalang nang 
may tungkuling magpahayag (at sumaksi) na "walang Diyos na 
dapat sambahin maliban sa Allah". Samakatuwid, lahat ng 
bagay sa mundong ito ay may likas na pagsuko sa pagsamba sa 
Allah na Siyang nagrnamay-art sa lahat ng niiikha. Siya ang 
Makapangyarihan at talos Niya ang lahat ng bagay. 



1 



Ang Kahulugan ng "La ilaaha illallaah" 
(Walang Diyos na Dapat Sambahin Maliban sa Allah) 

Ang pagpapahayag ng La ilaaha illallaah (Walang 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Allahy ay 

kinabibilangan ng dalawang konsepto: Pagtatwa (o 
Pagtakwil) at Pagpapatotoo (o Pagpapatunay). 

1. Ang pagpapahayag na ito ay nagsasaad ng 
ganap na pagtalikod, pagtatwa (at pagtakwil) sa 
sinuman o anupaman na magkaroon ng katangiang 
pagka-diyos maliban sa Allah. Ang mga Anghel, mga 
Propeta at maging ang mga idolo, at mga pamamaraang 
pampolitikal sa daigdig ay hindi mga diyos. Ni wala 
silang karapatang sambahin, Samakatuwid, ang 
pagtatwang ito ay hindi nangangahulugan na walang 
mga diyus-diyusan na sinasamba ng tao, bagkus ang 
pagtanggi ay sa pagkabanal o pagka-diyos na iniuugnay 
sa kanila. 

2. Ang pagpapahayag na ito ay nagpapatotoo at 
nagtatakda sa pagkabanal at pagka-diyos ng Allah 
lamang. Samakatuwid, ang tao ay nararapat na 
maniwala na ang Allah ay Siyang Tanging Tunay na 
Diyos at huwag mag-alay ng anumang pagsamba 
kaninuman maliban sa Kanya. 



2 



Ang pagsamba, kasama ang lahat ng kaukulang kilos at 
rituwal, ay dapat ialay lamang sa Diyos na may 
karapatan nito. Ang tunay na Diyos na may karapatan 
sa pagsamba ay yaong Isa na nagtataglay ng mga 
bukod-tanging Katangian. Ang ilan ay ang mga 
sumusunod: 

1 . Ang Pagka-diyos at Pagkabukod-tangi. Ang 

Allah ay Siya lamang ang Tunay na Diyos na walang 
katambal sa Kanyang mga Banal na Katangian at 
walang kahati sa Kanyang Kaharian. Siya ay Nag-iisa, 
ang As-Samad. 1 

2. Ang May Kasapatan. Ang Allah ay walang 
pangangailangan sa kaninuman. Ni hindi Niya 
kailangan ang katulong, asawa o anak. 

3. Ang May Kakayahang Gawin ang Lahat. 

Walang anumang makahahadlang ng Kanyang 



tAng As-Samad ay isa sa mga magagandang pangalan ng Allah. Ito ay 
matatagpuan sa Surah (kabanata) 112 na nagpapahiwatig ng mga sumusunod. 
Ang Panginoon na Siyang tanging hinihingan ng tulong, at sa Kanya ibinibigay 
ang pagtalima, Walang magaganap maliban Kanyang pahintulutan. Ang Pagka- 
Panginoon ay nauukol lamang sa Kanya. Siya ang lumikha ng lahat. Maliban sa. 
Kanya, ang lahat ay walang kasarinlan. Ang lahat ay umaasa sa Kanya. Ang lahat 
ng bagay ay nagpapahiwatig sa Kanyang katsahan 



3 



kapangyarihan. Magagawa Niya ang lahat ng Kanyang 
maibigan na walang anumang kapaguran at tulong. 
Kapag ninais Niyang gumawa ng isang bagay, Kanya 
lamang sasabihin, "Mangyari", at mangyayari na. 

4. Ang Nananatiling Buhay. Ang Allah ay 
walang-hanggan sapagka't Siya ay walang kamatayan., 
at Siya ay AI-Qayyoom. (Laging nananatiling Buhay, 
may kasapatan, sandigan ng lahat) 

5. Ang May Ganap na Kamalayan. Ang Allah 
ay hindi kailanman natutulog. Siya ay laging gising at 
nananatiling may kamalayan. Ang antok o idlip ay 
hindi makapangyayari sa Kanya. 

6. Ang Lubos sa Pagmamay-ari. Ang lahat ng 
nilikha ay pagmamay-ari ng Allah lamang. 

7. Ang May Lubos na Kaalaman. Ang 

kaaiaman ng Allah ay sakiaw ang buong sanlibutan na 
maging ang isang langgam ay hindi maka-alpas sa 
Kanyang kaalaman. Talos Niya ang nakatago at 
nakalantad, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang 
hinaharap. Batid Niya ang lahat ng bagay maging ang 
lihim na kaisipan ng tao. 



4 



8. Ang Marangal at Dakila. Walang sinuman o 
anuman ang higit na dakila sa Allah, maging sa 
Kanyang diwa at kadakilaan, at maging sa Kanyang 
kapangyarihan (kapamahalaan). 

9. Ang M ahabagin at Mapagpala* Ang Allah ay 
sadyang makatarungan at hindi nagpaparusa sa sinuman 
na walang kasalanan. Bagkus, mahal Niya ang 
Kanyang mga tagapagiingkod, at nagpapatawad sa 
mga nagsisisi sa Kanya. 

Kaya naman, Siya na nagtataglay ng mga Banal na 
Katangian ay Siyang nararapat sambahin. Ang Allah 
Iamang ang nagtataglay ng mga ganitong Katangian. 
Siya ang Hari, ang Makapangyarihan, ang Maalam, ang 
Tanging Nakababatid ng nakikita at hindi nakikita, ang 
Mahabagin, at ang Mapagpala. 

Tanging ang Isa na nagtataglay ng mga Banal na 
Katangian ang Siyang Tunay na Diyos na nararapat 
sambahin. Ang lahat ay sumusuko sa Kanyang 
Kadakilaan. Ito ang dahilan na ang pagpapahayag ng 
"La ilaaha illallaah" (Walang Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah) ay kinapapalooban ng 
pagtakwil sa pagkabanal ng lahat at ang pagpapatotoo 



5 



na ang pagkabanal at pagka-diyos ay nararapat lamang 
sa Allah, dahil Siya lamang ang nag-iisang Tunay na 
Diyos. 

Ang Allah, na sadyang malayo sa anumang kakulangan 
ay Siyang Tanging nagtataglay ng mga Banal na 
Katangian. Ang Kabanalang ito ay taglay ang 
karapatang magtakda ng mga batas. Ang Allah ay 
Siyang nagtatakda ng mga batas para sa Kanyang mga 
nilikha. Kaya naman, walang sinuman ang maaaring 
gumawa ng batas para sa kanyang sarili o maging sa iba 
na hindi umaayon sa mga batas ng Allah na ibinigay sa 
Kanyang mga Sugo. Ni ang tao ay hindi maaaring 
magpanukala ng pamamaraang pagsamba o mga 
alituntuning pangkasunduan para sa bawa't isa o sa 
pangkalahatan. Ni hindi ito karapatan ng sinuman na 
maghaka-haka kung ano ang pinahihintulutan o 
ipinagbabawal ayon lamang sa kanyang sariling 
pagkagusto, ni hindi ito karapatan ng sinuman na 
magtakda ng batas sa pagpaparusa ayon lamang sa 
kanyang sarili. Ang mga karapatang ito ay tanging sa 
Allah lamang. Sinuman ang mangahas na mag-angkin 
ng mga naturang karapatan ay inilalagay ang kanyang 
sarili bilang isang diyos. Sinuman ang sumunod sa 
kanya ay itinuturing siyang diyos na kapalit ng Allah. 



6 



Sinabi ng Allah - ang Dakila, na ang mga Kristiyano ay 
nagtuturing sa kanilang mga pinuno (pari) at mga 
pantas bilang kanilang mga panginoon bukod pa sa 
Allah. Sapagka't sinusunod nila ang kanilang mga 
ipinagbabawal na pinahihintulutan naman ng Allah. At 
sinusunod nila ang kanilang pinahihintulutan na 
ipinagbabawal naman ng Allah na wala namang Banal 
na Kapahintulutan mula sa Kanya 

Ginawa nila ito makaraang malaman nila na ang Allah 
ang Siyang tunay na Diyos na dapat sambahin, at 
matapos nilang malaman na tatanggapin lamang ng 
Allah ang mga pagsamba na Kanyang itinakda at 
ipinahayag sa Kanyang Sugo. 

Kaya naman, nararapat na malaman natin ang mga 
itinakdang pamamaraan ng pagsamba upang ma-ialay 
lamang natin ito sa Allah. Sa sandaling malaman natin 
ito, mababatid natin na nilikha Niya ang lahat upang 
sambahin lamang Siya. Ang tao bilang isang nilikha ng 
Allah ay nararapat na ilaan ang buong buhay niya sa 
pagsamba sa Allah. Dapat niyang mabatid na ang 
alituntunin ng Allah ay saklaw ang lahat ng kanyang 
ginagawa. Kaya't lahat ng pinahihintulutang bagay na 
kanyang ginagawa na may layuning mapalapit sa Allah 
ay gawaing pagsamba. 



7 



Ang pagsamba ay isang malawak na kataga na saklaw 
ang bawa't salita at gawa, lantad man o lihim na 
sadyang mahal ng Allah. 

Matapos mabasa ang maikling paliwanag tungkol sa 
kahulugan ng pagpapahayag ng: "La ilaaha illallaah" 
(Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa 
Allah) at ang mga kinakailangan nito, maaaring kayo 
ay sabik na ipahayag ito at isagawa ang mga kailangan 
nito. Ngayon, ano ang mga kinakailangan ng 
pagpapahayag na ito na magiging tungkulin ng sinuman 
sa kanyang pagtanggap na isagawa ito? Ang mga 
kinakailangan ay ang mga sumusunod: 

1. Ang paniniwala na ang Allah ang tunay na 
Diyos at ang pagsamba ay nararapat na ialay lamang sa 
Kanya. Siya lamang ang nagtataglay ng mga ganap at 
sakdal na katangian na sadyang walang kapintasan, at 
malayo sa lahat ng kakulangan kagaya ng 
pangangailangan ng asawa at anak. 

2. Ang paniniwala na ang Allah ang Siyang 
Tagapaglikha ng lahat ng bagay. Ang Tagapanustos, 
ang Tagapagbigay ng buhay at kamatayan. Siya ang 
Nagmamay-ari ng sanlibutan, ang tanging Hari, at ang 
tanging may karapatang magtakda ng batas. 



8 



3 . Ang paniniwala na ang Allah ay nagtataglay ng 
ganap at lubos na mga katangian, at malayo sa 
anumang kakulangan kagaya ng itinuro sa atin ni 
Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang 
kapayapaan), ayon sa Qur'an at Sunnah - ang tanging 
dalawang saligan na kung saan natin nalalaman ang 
mga katangian ng Allah. Kung si Propeta Muhammad 
(sumakanya nawa ang kapayapaan) ay gumawa ng 
kasinungalingan laban sa Allah, tiyak na pinarusahan 
na siya ng Allah, Bagkus, tinulungan siya ng Allah sa 
pamamagitan ng mga himala na nagpatunay ng 
kanyang katapatan at pagkamataimtim sa pagpapahayag 
ng mensahe ng kanyang Panginoon. 

Ang Allah ay nagsabi: 

"Kung si Muhammad ay nagbigay ng huwad na salita 
tungkol sa Amin (Allah), katiyakang sinunggaban na 
Namin siya sa kanyang kanang kamay at walang 
alinlangang pinutol na Namin ang kanyang (punong- 
daluyang) ugat. (Qur'an 69:44-46) 

4. Ang pagtanggap, pagmamahal at pagtulong sa 
kapwa mananampalataya. Ang Allah ay nagsabi: 



9 



"Si Muhammad ang Sugo ng Allah, at sila na kasama 
niya ay mahigpit sa mga di nananampalataya, at (sa 
kabilang dako naman sila ay) mahabagin sa bawa't isa. 
(Qur'an 48:29) 

5 . Pagtatwa sa mga di nananampalataya at maging 
malayo (ang kalooban) sa kanila. Ang Allah ay 
nagsabi: 

"Tunay, may magagandang halimbawa para sa inyo 
mula kina Abraham at mga kasama niya nang sabihin 
nila sa kanilang mga angkan: 'Katotohanan, kami ay 
malaya sa inyo at sa anumang inyong sinasamba bukod 
sa Allah. Itinatakwil namin kayo at nagsimula na sa 
atin ang labanan at pagkapoot magpakailanman 
hanggang sa kayo ay maniwala sa Allah lamang. " 
(Qur'an 60:4) 

Ang aming nabanggit ay ilan sa mga kinakailangan ng 
pagpapahayag ng "La ilaaha Illallaah" (Walang Diyos 
na dapat sambahin maliban sa Allah). Ang 
pagpapahayag na ito ay itinuturing na isang panimula 
at daan sa Islam - higit sa lahat isang pundasyon. 
Sinuman ang magpahayag nito nang mataimtim at 
isagawa ang mga kinakailangan nito ay tiyak na 
makapapasaok sa Paraiso, sa pahintulot ng Allah. Kung 



10 



siya ay nakagawa ng mga kasalanan at namatay bago 
siya nakapagsisi, nasa Allah ang pagpapasiya. Maaari 
siyang patawarin o parusahan sa Impiyerno at ilalabas 
siya mula rito at tatanggapin sa Paraiso matapos siyang 
padalisayin sa kanyang mga kasalanan. 

Nababanggit sa mga salawikain ni Propeta Muhammad 
(sumakanya nawa ang kapayapaan) na ang Sugo ng 
Allah na si Musa (Moises) (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) ay humiling sa Allah na bigyan siya ng 
isang natatanginng pagganap ng pagsamba na kanyang 
dapat isagawa. Ipinag-utos ng Allah sa kanya: "O 
Musa (Moises)! Ipahayag mo ang "La ilaaha illallaah" 
(Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa 
AUah) Si Musa ay nagsabi: "Panginoon ko! Ang 
lahat ng lyong mga alipin (lingkod) ay nagsasabi nito. " 
Upang ipahiwatig ang kahalagahan ng pagpapahayag na 
ito, ang Allah ay nagsabi: "OMusa! Kung ang pitong 
kalangitan at ang pitong kalupaan at ang nilalaman ng 
mga ito ay ilagay sa isang panig ng timbangan, at ang 
"La ilaaha illallaah" (Walang Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Aliah) ay ilagay sa kabila, ito 
ay higit na mabigat kaysa sa dalawa. " 

Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay 
nagsabi: "Kung sinuman ang magpahayag ng "La 



11 



ilaaha illallaah" (walang diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah) bago siya mamatay, siya ay 
tatanggapin sa Paraiso. " 

Ang pagpapahayag ng "La ilaaha illallaah" (Walang 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah) ay 

nararapat na may kalakip na pagsagawa ng mga 
sumusunod na patakaran: 

1 . Kaalaman. Ito ay kinabibiiangan ng pagkilala 
sa Allah bilang Nag-iisang Tunay na Diyos na Siya 
lamang dapat alayan ng pagsamba at ang pagtakwil sa 
lahat ng diyus-diyusan na sadyang huwad na hindi 
makapagbibigay kabutihan, ni hindi makapagdudulot 
ng pinsala. 

2. Katiyakan. Ang paniniwala sa Allah ay 
nararapat na malaya sa anumang pag-aalinlangan. 

3. Pagtanggap. Nararapat na tanggapin ang lahat 
ng batayan. 

4. Pagsuko. Ang pagsasagawa ng mga patakaran 
nang may pagpapakumbaba at maluwag sa kalooban, 
nang may kasiyahan na ang Allah ang Siyang 
Panginoon, at si Muhammad (sumakanya nawa ang 



12 



kapayapaan) ay Kanyang Propeta at Sugo. 

5. Pagkamakatotohanan. Nararapat isagawa 
nang mataimtim ang lahat ng kinakailangan nito. 

6. Pagkamatapat. Maging matapat sa pagsamba 
sa Allah, ialay ang lahat ng pagsagawa ng pagsamba sa 
Kanya lamang. 

7. Pagmamahal Mahalin ang Aliah - ang Dakila, 
ang Kanyang Sugo na si Muhammad (sumakanya nawa 
ang kapayapaan), at ang mga nagmamahal at 
sumusunod sa Allah. 

Bilang pangwakas, nararapat isa-isip na dapat sundin 
ang mga iniuutos ng Allah at iwasan ang mga 
ipinagbabawal Niya. Ang pagkamasunurin sa Allah ay 
nararapat na may kalakip na pagmamahal sa Kanya, 
kinatatakutan ang Kanyang kaparusahan, inaasam ang 
Kanyang gantimpala, at minimithi ang Kanyang 
kapatawaran. Sinusunod ang mga aral ng Kanyang 
Propeta na si Muhammad (sumakanya nawa ang 
kapayapaan) na siyang panghuli sa mga Sugo ng Allah. 
Ang pagtanggap sa Shari'ah (mga batas at mga 
pagganap sa pananampalataya) na nagpawalang saysay 
sa lahat ng mga naunang batas at mga pangrelihiyong 



13 



seremonya. Ang kanyang batas ay taglay ang 
pinakamahusay sa bawa't naunang Shari'ah. 

Ang mga nabanggit ay isang maikling pagpapaliwanag 
sa kahulugan ng pagpapahayag ng "La ilaaha illallaah" 
(walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah), 

at ang mga kinakailangang alituntunin sa pagsagawa 
nito. Dalangin ko sa Allah na nawa'y maging kapaki- 
pakinabang ito, at nawa'y pagpalain Niya ang Kanyang 
Alipin (Lingkod) at Sugo, ang ating Propeta na si 
Muhammad, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng 
kanyang mga kasama. 

-0O0- 



14 



Paunang Salita 



Ang lahat ng pagpupuri ay sa AUah lamang, ang Panginoon ng 
mga daigdig. Nawa 'y ang kapayapaan at pagpapala ng Aiiah ay 
mapasa-lahat ng Propeta, kay Propeta Mohammad, sa kanyang 
pamiiya, sa kanyang mga kasama, at sa iahat ng taong nasa 
tamang landas hanggang sa Nuiing Araw. 

Ang ISCAG-PhiL (Islamk Studies, Call <& Guidanee- 
PhUippines) ay isang kapisanan na may layuning iparating sa 
mga PUipino ang tunay na aral at mensahe ng Isiam. 

Ang akiat na ito ay inUathala upang makapagbigay ng tamang 
kaalaman tungkoi sa Konsepto ng Tanging Nag-Usang Tunay na 
Diyos (Aliah), ang Lumikha at Tagapanustos ng lahat 

Nawa'y pagpalain ng Allah ang aming pagsisikap na 
makatulong sa pagpapaiaganap ng Islam 

Khalid Evaristo 
Managing Diredor 
ISCAG-PhUippines 



Paunawa 



Ang libritong ito ay hinango sa aklat ni Sheik Hamoud 
Al Lahim na may pamagat na "Ang Kahulugan ng La 
Ilaaha lllallaah". Ito ay kanyang isinulat sa wikang 
Arabik at isinalin naman sa wikang Ingles ni Sheik 
Mahmoud Murad na may pamagat na "The Meaning of 
the Testimony of Faith". 



September 1994 



j>W \ ♦ i *UkJ1 UIm ^ ij*JUJ ^jjWl s-^ll (C) 

i4J»u J>J JjV*_ > < I 

.^L^LI ^UU^/-"- VI 4/1 V>u 
W\. - V^A- W- A_*jj 

OLh*JI .w (^».j2») jJU. ' ju*-±>lLj >1 

No/TTU U» ^y^a 

•\Y\. _ v\A- W-A :^Ujj 



aLij^lj »>jJIj oUjVlj jj>UI 

Wt-U^l^MY.AYt 

_t.r.Y«> tutU 
_t-r. uy 
. .sw — iruw 

-trN«AV 

-t.«frAv 

* UkJl< _1 >U11 ^u, jl-u 
. . V\A -> - iAU«« 



( ^UUI ) 



